ER COFFADWRIAETH 


cv. AM 0 


GWEINIDOG YR EFENGYL, 
O 
EBENEZFR, ABERTAWE; . 


Yrbwna ymadawodd a'r byd hwn, y, ,Shweghdedaro 
hugain o Rhagfyr, 1916. 


GN L. POWEL, Crwys. , 
“ Efe oedd ganwyll ŷn sg) tas ad 1 
ABERTAWE: 


SRGRATTWYD GAN 7. HABRIS, UROL-FAFR. 

















MARWNAD, &c. 
EU 


p^ yn teithio bryniau Cymru, 
I lefaru am Grist a'i ras, 

N ol y medr a dderbyniais, 

I'w ei.osod ef i maes; 

Ar fy siwrneu cefais newydd 

A wnaeth i'm calon fyn'd yn drist,. 
Am waith angeu yn symud adreu 


Un o enwog weision Crist. $ 
DArynp Daris dduwiol enwog, w 


Gweinidog Ebenezer wiw, 
Ga'dd ei alw o fyd o amser, 
I drag'wyddoldeb maith ifyw, 
At yr urddas lân Gymdeithias, 
Sydd íil o filoedd yneurhi, 
N awr yn moli mewn dedwyddwch, 
>R hwn fu farw ar Galfari. 

8 
Doniau mawrion fe dderbyniodd 
ÍF bregethu 'fengyl gras, 
Sef trueni dyn wrth natur 
A dyfnderoedd Dwyfol ras, 
A fhinweddau gwaed y cymod, 
Í olchi'r beiau mwyaf du,. 
Rhedodd allan fel yr afon, 
âr bên mynydd Calfari. 


a 
NF —_— 


a, 
AA 
Fai 


a sea REN Ad I liw I i Ann — 





eanu bf 


Ea 


Lu REF Fd >u... lt DDI wd a ad ian 


o 4 A 
Dyu yn ddim a Iesu yn bob peth, 4 
Oedd swm ei bêr bregethau ef, 
Yn ddigonol sail i achub " 
Y gwaethaf o ddynion dan y nef ; 
Rhyfedd wych fel yr amcanai 
f roddi'r goron oll ar ben 
'R hwn a welwyd un diwrnod, 
Wedi ei hoelio. ar y pren. 

$ 

Gwiliedydd ffyddlon ar y muriau 
Oedd, tra yma yn ei ddydd, 

I wir gymhell pechaduriaid, 

I ffoi rhag ofn llid a fydd, 

Â pharod iawn i seinio'r udgorn, 
Os eisiau rhybudd ar y praidd, 
Mewn amser prydlon i ochelyd 
Rhag dyfodiad câs y blaidd, 

6 

Ebenezer wiw a'r Sceti, i 

Chwi gawsoch golled fawr yn wir, 
Sef colli Tadmaeth oedd mor enwog, 
Fu yma gyda chwi flwyddau hir, 

Yn eich meithrin megis meibion, 

Ag athrawiaethau pur y gair, . 

I'r dybenion i'ch gynyddu, 

Ar ddeiw sanctaidd Fachgen Mair. 

7 

Pan yn d'od i Abertawe, 

Ffarwel i'w weled yno mwy, 


fe 








4 


A'i enaid llon o'i fewn yn nofio, 
Wrth son am Iesu a'i farwol glwy: 
Can's fe'n gadawodd yn yr anial, 
ÂArnom cafodd ef y blaen, 
I fythol syllu ar yr Iesu, 
O fewn i'r bur Baradwys lân. 
8 
Och! frenin cryf y dychryniadau, 
Mae'n rhaid dy fod yn elyn mawr, 
Pan yn gweithredu'r fath ysgariaeth 
Rhwng duwiolion ar y llawr, 
Ond fe ddaw dy ofwy ditliau, 
. Pan ddelo'r planti gyd ynghyd, 
I gwrdd a'u priod yn yr wybren, 
O bedwar cwr yr ehang fyd. 
9 
Pump o ddegau a thair o flwyddau, 
A ga'dd o amser yn y byd, 
Nes ei alw trwy law angeu, 
O'i orthrymder mawr i gyd, 
At yr hwn oedd eî brif destun, 
Pan yn pregethu ar y llawr, 
Sef Iesu Grist 'r hwn oddefodd, 
Dros y gwaelaf o lwch y llawr. 
a " 
Pan oedd ei draed ar fin yr afon, 
Mi gredaf hyn ynsicr ìawn, 
Fod ynoluoedd oangylion, 
Twroesawi yn barod iaŵb; 





— 


Fel cerbydau dysglair sanctaidd, 
I'w gario'n dawel at ei Dduw, 
Dros y bryniau mawrion uchel, 

I Salem dawel byth ifyw. 


Î' 

A phan y daeth i borth y nefoedd, 
Fr oedd lluoedd dysglair cir, 
I roesawi ei ddyfodiad, 
O fewn i'r nefol sanctaidd dîr; 
A rhai bu ef fel gwych offeryn, ^' 
i'w galw o'r wyllwch mawr-i mae, - 
I gyd-artrefu gydâ'u gilydd, 
I ganu byth am ddwyfol ras, 

bb 
Rwy'n dychmygu yn fy meddwl, 
F gwelaf Darrs tu hwnt i'r llen, 
A'r palmwydd nefol yn eì ddwylaw, 
Âr goron auraidd ar ei ben, 
Yn hyfryd foli gydâ'r dyrfa, 
Can's peraidd cânai gydâ nì; 


' Ond nawr mwy hwylus ydyw'r delyn, 


Am angeu gwaedlyd Calfari, 


13 
Pan aeth ef gynta'r ddinas eneid, 
Gwych'r olwg welodd ef, 
Noah, Abr'am, Dafydd, Daniel, 
Yno yn hardd ofewn i'r lle; 
'Teulu'r cystudd, yno yn gryno, 


wedi eu cânu yn loyw wyn, 














6 


A*r gwr fu unwâith yn y preseb, 
Fn destun cân i*r dyrfa hyn. 


a 5 
Pob rhyw ofid gwedi darfod, 
€Nghyd a blinderau facha mawr, 
Caru nes anghofìio“r oriau, 
Temtiwyd yma ar y llawr, 
Heb ddim gelynion byth i“w flino, 
Na digalondid calon ddu, 
Byth yn syllu ar yr Iesu, 
Megis haul ymhlith y llu. 


15 

Ffarwel Darvnn Darrs enwog, 
Gyfaill hawddgar, mwynaidd iawn, 
Ti ddechreuaist ar dy fore, 
Er mor arwed dy brydnawn, 
Hau mewn deigrau oedd hi yma, 
Medi mewn gorfoledd llôn, 
Yw hi yna i drag'wyddoldeb, 
Heb un gofid dan dy fron, 

AU 
Nid wy€n meddwl mwy dy weled, 
'Tra bwyf yma ar y llawr, 
Hyd nes delo*r boreu syml, 
Pan. y seinio'r udgorn mawr, 
I ddihuno cysgaduriaid, 
Sy'n gorwedd “nawr yn llwch y bedd, 
Pryd hyn dysgwyliaf cael dy weled 
Yn ddysglair ar dy newydd wedd. 





7 


17 1 î 
Cyn dybenu fy nghalarnad, 
| Dymunwn rho'? cynghorion dwys, 
I chwi fu unwaith dan ei ofal, 
Rho'wch glust i wrando, y maent o bwys; 
Na ddigalonwch ar eich colled, 
Mae Duw Elias eto'n fyw, 
Yr hwn all anfon i chwî genad, 
I »sponio i*ch ei feddwl gwiw. 
18 
Eich llef fo'n daer am yspryd gweddi, 
I'ch cynal yma gydâ'r gwaith, 
Ac undeb mwyn yr ysbryd nefol, 
|. I dd'od i'r lâu o'r anial maith, 
Gwir dangnefedd fo*n blaenori, 
Yn eich calon bob yr u'r, 
Ac fe ddalia hyn chwi'n ffyddlon, 
Gydâg achos Mab y Dyn. 
19 
Duw fo'n cofio am eì ciddo, 
Y rhai sy'n athrist iawn eu gwedd, 
Wrth gofio am eu mwyn rieni, 
Pa rai sy'n gorwedd yn y bedd ; 
Ffrynd y Weddw, Tad amddifaid, 
Rho iddynt gael duwioldeb pur, 
Fel byddo iddynt gwrddyd eto, 
Ô fewn trigfanau Canaan dir. 
20 
Boed i'r eglwysi gydâ'u gilydd, , 
— Â'r gwrandawyr yn ddilai, 













8 


I ddwys ystyried yn ddifrifol, 
Nad oes ma ddinas i barhan; 
HOW n reddlir i ni beunydd, 
'With ro'i ereill yndlweh>y- llawr, 


Mae'n;caytref: fyddo fewinrychydigy o > 


o fewn ì'r trag? wy 'ddofdeb mawr, 

3b y 
O Arglwydd maŵr y Dwyfol (ywy ŵy. 
Rho i ni. grefydd yn ei grym, , 


Cyn ini rhydio? rhen Torddonen, , a'i 


A phan yro yn ffaeln dim, . 
A 'nabod Iesu Grist yn geidwad, 
1 ddal i fynu ein heiddil ben, 

H Yn yr afon dônog ddofn, 

_ Felly byddo, Amen, Amen. L 





J. HARRIS, ARGRAFFYDD, ABERTAWE. 
| ———— 


Sy 
Ni MO 




















